AWDL Y TARW, 


(Un o'r Awdlau a anfonwyd i'r Gystadleuaeth am Gadair Eisteddfod Caernarfon). 


GAN BARDD TYSILIO, MON. 


'TARW,— 

Mae arno flewyn garw, 

Mi frefith yn arw 

Cin i besgi hefo rwdins a blawd— 

Dyfu arno gnawd ; 

Fe'i lleddir o, 

Ymgleddir o, 

I drinir i gig 

Rhag edrych yn ddig, 

I wneuthur yn enllyn addas i ddyn ei 
fwyta. 

Mae o'n well na chig paen 

Âm roddi graen, 

A'i nerth i droi craen, 


Ei groen 
Sy'n ddefnyddiol rhag y boen 
I wneuthur gwisg i'w rhoddi am draed 
dyn,— 
Rhag y tamp a'r dwr 
Yn bur siwr, 


Mae arno olwg chwyrn 
Yn cario ei gyrn, 
Ei gym sy'n ddefnyddiol i gadw 
pow-dwr 
Rhag y tamp a'r dwr 
Yn bur siwr. 


Mae ganddo ddau lygad gloyw» 
hoyw, yn i ben, 
Mi edrychiff ar y pren— 
Ond fedr o ddim taro'i ben 
Yn y nen. 


Mae ganddo fo ddwy glusti glywad 
Tra byddo yn myn'd ac yn dwad, 
Ni fwyteith o ddim o'r tir tywad. 


A'r Flew;—— 
Sy'n ddefnyddiol i wneuthur y mortar 
tew 
I blastro penau'r tai, 
A rhai'n syrthio ar eu bai 
Ar lanw a thrai. 
A'i Rawn— 
Sy'n well na chawn 
I weithio rhaffa, 
A'r rhai am y craffa, 


A dd 
Fn” e> 
: EXAM. 





Ac am y saffa 
Yn gweithio rhaffa. 


Mae ganddo wyth Ewyn, 
A phedwar Tenewyn,— 
Mi borith y blewyn. 


Mae ganddo bedair Coes, 
Mi eill syrthio i'r ffoes, 
A thori ei goes, 
A diodde loes. 


Mae ganddo Gynffon gron, 
Mi ddioddith ddyrnod ffon; 
Mae ganddo Wialen gron, 

A hono yn gron, 
At hyd ffon. 


Onibai'r buwch a'r tarw 
Ni byddai buwch na tharw— 
Mi fyddai'n gaeth 


, Heb ronyn o fenyn na llaeth. 


A'i Esgyrn, — 
Sy'n fwy defnyddiol na chroen hychod 
At weithio blychod, 


A'I Wer,— 
Syn ddefnyddiol i wneuthur c'nw'llau 
Gael goleu yn y tai, 
A rhai'n syrthio ar eu bai 
Ar lanw a thrai 
Yn eu tai. 
Mae o yn wythenog, 
Ac yn arenog, 
Mae o'n bryfedog, 
Ac yn ddaneddog. 


Byrfedda ei Waed 
Sy'n ddefnyddiol i wrteithio 
y coed 
Yn ddioed, 
Cyn eu myn'd tros eu hoed 
Yn ddioed, 
A'i Fiswail,— 
Sy'n ddefnyddiol i wrteithio'r tir, 
A deyd y gwir. 
A dyna'r TAnw 'Tgw 
Wedi'i hel yn o lew, 
Cyn tywydd rhew— 
Mae arno gwrs o flew, 


gwraidd 





